તપેલી માં મરી 
કોણે નાખ્યા? 


જોઆના 


મામા સૂ અને પાપા જો નું એક જૂનું અને મોટું 
ખેતર હતું જેમાં બધી જગ્યાએ નીંદણ ઉગ્યું 


હતું. 
એનું એક જૂનું અને નાનું ઘર પણ હતું જેની 
દીવાલો નો રંગ ઉડી ગયો હતો. 


અને એના ઘણા બાળકો હતા જે પોતાના 
કપડાં ના માપ કરતા બહુ ઝડપથી વધી રહ્યા 
હતા. 


મામા સૂ અને પાપા જો તનતોડ મહેનત 
કરતા હતા | હાઇ, 


જ 
8. -7 


એક દિવસ એને એક પત્ર "આપણે ભલે ગરીબ હોઈએ," 
મળ્યો. મામા સૂ એ કહ્યું. 


એની અમીર કાકી ટૂટી "પણ આપણે એક સ્વાદિષ્ટ સ્ટ્યુ બનાવી શકીયે 
એના ઘરે જમવા આવવાની છીએ. 


હતી. એવું સ્ટ્યુ ટૂટી કાકીએ એના જીવન માં ક્યારેય 
ચાખ્યું નહીં હોય." 


"ટૂટી ને વૈભવી જીવનશૈલી ની આદત છે," 
પાપા જો એ ચિંતા વ્યક્ત કરી. 


"એ આપણા આ જર્જરેત ઘર વિષે શું 
વિચારશે?" 


બધા એ મદદ કરી. પાપા, માંસ 
લઈને આવ્યા. સેમે કાંદા અને બટાકા કાપ્યા. 


ટોબી અને જેને ગાજર કાપ્યા. પછી એમણે એ 
બધું થોડી પાણી સાથે એક તપેલી માં 
ઉકાળવા મૂકી દીધું. 


મામા સૂ એ તપેલી ચૂલા પર ચઢાવી દીધી. 


પછી પાપા જો એ કહ્યું, "હવે બધા પોત-પોતાના 
કામ કરો." એણે બધા ને અલગ-અલગ કામ 
બતાવ્યા. 


મામા સૂ આંગણા માં કપડાં ધોઈ રહ્યા હતા 
જયારે એને સ્ટ્યુ ના ઉકળવાનો અવાજ 
આવ્યો. 


ત્યાં એને યાદ આવ્યું કે એ સ્ટ્યુ માં મરી 
નાખવાનું ભૂલી ગયા હતા. 


અને મરી વગર દુનિયા નું સૌથી તૃપ્તિ 
આપનારું સ્ટ્યુ કેવી રીતે બને? 


"સાંભળો જો!" મામા સૂ એ કહ્યું. 


"જરા જઈને તપેલી માં થોડા કાળા મરી નાખી "અરે રે!" મામા સૂ એ કહ્યું. 
દેશો?" 


ત 


"માં, હું હમણાં એ નહીંકરી શકું," 

પાપા જો એ લાકડા ના ઢગલા પાસે થી 
કહ્યું. 

"હું લાકડા કાપી રહ્યો છું." 


હવે સ્ટ્યુ નો જોરથી ઉકળવાનો અવાજ 
આવી રહ્યો હતો. 


"સાંભળ, સેમ!" મામા સૂ એ કહ્યું. 


"જરા જઈને તપેલી માં થોડા કાળા મરી નાખી "અરે બાપરે!" મામા સૂ એ કહ્યું. 
દઈશ?" 


"હું અત્યારે એ નહીં કરી શકું, મોં," 


આ ના પ્રવેશમંડપ થી સેમે બૂમ સ્ટ્યુ હવે વધારે જોરથી ઉકળી રહ્યું હતું. 
પાડી. 


"હું બારીઓ ને સાફ કરી રહ્યો છું." 


"ટોબી! જેન!" ફરી મામા સૂ એ જોરથી બૂમ પાડી. "અરેરા!” મામા સૂ એ કહ્યું. 


"કૃપા કરીને તપેલી માં થોડા કાળા મરી નાખી એના બન્ને હાથ માં સાબુ ના ફીણ હતા, 
દેશો?" એટલે એ તપેલી માં કાળા મરી નાખી 
શકતી ન હતી. 


ટોબી અને જેને બગીચા માં થી બૂમ પાડતા ી ી ી 
કહ્યું, "મોં, હમણાં અમે એ નહીં કરી શકીયે. પણ તપેલી માં એકધારું ઉકળતું સ્ટ્યુ 
હમણાં અમે ઘાસ કાપી રહ્યા છીએ." મામા સૂ ને પરેશાન કરી રહ્યું હતું. 


થોડી વાર પછી પાપા જો મનમાં બોલ્યા, 
"મેં મારુ કાપવાનું કામ પૂરું કર્યું છે. 
હું જઈને તપેલી માં કાળા મરી નાખી દઉ." 


પાપા રસોડા માં ગયા અને 
એણે સ્ટ્યુ માં એક ચપટી કાળા મરી નાખ્યા. 


એ રસોડા માં ગયો અને એણે 


સ્ટ્યુ માં બે ચપટી કાળા મરી 
નાખ્યા. 


થોડી વાર પછી, સેમ મનમાં બોલ્યો, 


"મેં બારી સાફ કરવાનું કામ પૂરું કર્યું 
છે. હવે હું જઈને તપેલી માં કાળા મરી નાખી દઉં 
છું.” 


થોડી વાર પછી, ટોબી અને જેને કહ્યું, 
"અમે ઘાસ કાપવાનું પૂરું કર્યું છે. 


ચાલો આપણે તપેલી માં કાળા મરી 
નાખીયે." 


એ બન્ને રસોડા માં ગયા અને ઉકળતા 


સ્ટ્યુ માં ત્રણ ચપટી કાળા મરી નાખી 
દીધા. 


થોડી વાર પછી, મામા સૂ મનમાં બોલ્યા, 

"મેં બધા ને સ્ટ્યુ માં કાળા મરી નાખવાનું કહ્યું, 
અને બધા એ ના પાડી. સારું એ થશે કે એ 
કામ હું જ કરું. સ્ટ્યુ ઘણું વધારે છે, એટલે હું 
એમાં થોડા વધારે કાળા મરી નાખીશ." 


મામા સૂ રસોડા માં ગયા અને એણે તપેલી 
માં ચાર ચપટી કાળા મરી નાખ્યા. 
"આનાથી સ્ટ્યુ બહુ સ્વાદિષ્ટ બનશે," મામા 


સૂ એ કહ્યું. 


રાત ના ભોજાન સમય સુધી, બધા કપડાં 
ધોવાઈ ગયા હતા, ઘાસ સાફ થઈ ગયું હતું, 
લાકડા કપાઈ ગયા હતા, બારીઓ ચમકી 
રહી હતી, અને સ્ટ્યુ માં થી સરસ સોડમ 
આવી રહી હતી. 


ટોટી કાકી આવ્યા ત્યાં સુધી માં બધાએ નવા કપડાં 
પહેરી લીધા હતા. બધા ને બહુ ભૂખ લાગી હતી. 


બધા એ ટોટી કાકી નું અભિવાદન કર્યું. 


એમણે ટોટી કાકી ને બેસવા માટે સૌથી સારી ખુરશી 
આપી. 


એમણે ટોટી કાકી ને તિરાડ વગર ની સૌથી સારી પ્લેટ 
આપી 


અને મામા સૂ એ સ્ટ્યુપીરસ્યું. 
અ “જે 


વિવેક ખાતર બધા એ ટોટી કાકી ને ચાલુ 
કરવાની રાહ જોઈ. એણે ચમચો લીધો, અને 


સ્ટ્યુ ચાખ્યું. 


ટોટી કાકી નો ચહેરો ભયાનક 
થઈ ગયો! 


એણે શ્વાસ લીધો, થોડું પાણી પીધું, અને 
એની આંખો માં થી થોડા આંસુ નીકળ્યા. 
પછી એણે ટેબલ ની ચારેબાજુ જોયું. 


બધા એ એક સાથે જવાબ આપ્યો, 


"સ્ટ્યુ માં કાળા મરી કોણે નાખ્યા "અમે સ્ટ્યુ માં કાળા મરી નાખ્યા હતા!" 


છે?” મામા સૂ, પાપા જો, સેમ, ટોબી અને જેને એક 
એણે જોરથી બૂમ પાડી. સાથે કહ્યું. 


એમણે બધાએ સ્ટ્યુ ચાખ્યું. "બાપ રે!" 

એમણે ટોટી કાકી ના ચહેરા સામે જોયું. 

એના ભવા ચઢેલા હતા, પણ ટોબી અને જેને 
એના ચહેરા પર એક હલકું સ્મિત પણ જોયું. 

એ પહેલા ધીમેથી, અને પછી જોરથી હસી પડયા! 
થોડી વાર માં, ત્યાં બધા હસી રહ્યા હતા. 


"આપણે આ સ્ટ્યુ ખાઈ ન શકીયે," "આપણે મારી પ્રસિદ્ધ આમલેટ બનાવીયે," 
પાપા જો એ કહ્યું. ટોટી કાકી એ કહ્યું. 


ટોટી કાકી એ એના જોડા ઉતાર્યા. 
એણે એક એપ્રન પહેર્યો. 

એણે ઈંડા માંગ્યા. 

એણે કાંદા માંગ્યા. 

એણે કોથમીર માંગી. 

એણે તુલસી, ટામેટા, મીઠું 

અને કાળા મરી માંગ્યા. 


"શું?" "કાળા મરી?" 
"માફ કરો, ટોટી કાકી!" 


આખા ઘર માં એક ચપટી 
પણ કાળા મરી વધ્યા ન 
હતા. 


ભગવાનનો આભાર! 


